E LIN EIER: F 
Panalangin WA a Alisto ano See Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA TAKIPSILIM 


Ika-25 ng Enero, 2022 
( Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo } 


PEN 


E BREVIARY 
er 


Panalangin sa Takipsilim 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus 
O Diyos, halina at ako’y tulungan. 
— O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 


— Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. 


Amen. 
AWIT 


Lulubog na ang araw, maglalahong tuluyan, 
Maghapo'y matatapos, pasok ang kadiliman. 
Ilaw mo, PANGINOON, sa amin po'y itanglaw, 
Puso ay liliwanag sa pag-ibig na bigay. 

Ngalan mo'y pinupuri, ngayon kami'y may galak, 
Tingnan kami't ingatan hanggang mayroong bukas. 
Kasama ng mga banal, aawit kaming lahat. 

Ikaw ay pupurihi't kami ay iniligtas. 

Diyos Ama na dakila, Anak na mapagpala, 
Banal na Espiritu, Isang Diyos na dakila, 
Papuring walang hanggan, aawit nang may tuwa 


Dahil sa kabutihang kaloob mo sa madla. 


Umupo o tumayo 


MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona i 
Iniingatan ng Panginoon ang kanyang bayan sa pamamagitan ng 
kanyang lakas. 
Salmo 125 
(Ang PANGINOON, tagabantay ng kanyang bayan) 
Parang Bundok Sion, 
Ang taong sa PANGINOON ay nagtitiwala, 


Kahit na kaila'y 
Hindi makikilos di rin mauuga. 


Ika-25 ng Enero, 2022 


Itong Jerusalem 

Ay naliligiran ng maraming bundok, 

Gayon nagtatanggol 

Sa mga hinirang ang PANGINOONG ating Diyos. 


Yaong masasama 
Ay di tutulutang laging mamahala, 
Pagkat maaaring 
Ang mga hinirang, mahawa sa sama. 
Ang mga mabait 
Na tapat sumunod sa 'yong kautusan, 
Sana'y pagpalain mo sila, O PANGINOON, sa kanilang buhay. 
Ngunit ang masama, sa kanilang hilig iyong parusahan, 
Parusahan sila, dahil sa di wasto nilang pamumuhay. 
Tanggapin Israel, ang kapayapaan! 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 
Iniingatan ng Panginoon ang kanyang bayan sa pamamagitan ng 
kanyang lakas. 
Antipona 2 
Maliban na matulad kayo sa isang bata, hindi kayo makapapasok sa 
kaharian ng Diyos. 
Salmo 131 

(Pagtitiwala sa Diyos tulad ng sa bata) 
O PANGINOON ko, ang pagmamataas, 
Tinalikdan ko na at iniwang ganap, 
Ang mga gawain na magpapatanyag 
Iniwan ko na rin, di ko na hinangad. 


Mapayapa ako at nasisiyahan, 
Tulad niyong sanggol sa bisig ni Inay. 


Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, 
Sa 'yong PANGINOON, magtiwalang tambing! 


3 www.ebreviary.com 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Maliban na matulad kayo sa isang bata, hindi kayo makapapasok sa 
kaharian ng Diyos. 
Antipona 3 
Panginoon, hinirang mo kami bilang bansang nagkakaisa at mga 
pari para sa Diyos na aming Ama. 
Awit: Pahayag 4:11; 5:9, 10, 12 

(Himig ng Pagliligtas) 
Aming PANGINOON at Diyos! 
Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, 
Paggalang, at kapangyarihan; 
Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, 


At ayon sa iyong kagustuhan, 
Sila'y nilalang mo at pinananatili. 


Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon 
At sumira sa mga tatak niyon. 


Sapagkat pinatay ka, at sa pamamagitan ng iyong kamatayan 
Ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao, 

Mula sa bawat lipi, wika, bayan, at bansa. 

Ginawa mo silang isang liping maharlika 

At mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos, 

At sila'y maghahari sa lupa. 


Ang Korderong pinatay ay karapat-dapat 
Na tumanggap ng kapangyarihan, 
Kayamanan, karunungan, at kalakasan, 


Papuri, paggalang at pagdakila! 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Panginoon, hinirang mo kami bilang bansang nagkakaisa at mga 


Ika-25 ng Enero, 2022 4 


pari para sa Diyos na aming Ama. 
Umupo 
PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
Roma 12:9-12 
Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang 
masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang 
tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa 
pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong 
maglingkod sa PANGINOON. Magalak kayo dahil sa inyong pag- 
asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, at laging manalangin. 
TUGUNAN 

O Panginoon, ang iyong pangako'y di matitinag kailanman. 

— O Panginoon, ang iyong pangako'y di matitinag kailanman. 
Hindi maglalaho ang iyong katapatan, 

— ang iyong pangako'y di matitinag kailanman. 
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 

— O Panginoon, ang iyong pangako'y di matitinag kailanman. 
Tumayo 

PAPURING AWIT NI MARIA 
Antipona 
Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking Tagapagligtas. 
Lukas 1:46-56 

Gumawa tanda ng krus 


Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, 

At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking 
tagapagligtas. 

Sapagka't nilingap niya ang kanyang abang lingkod! 


At mula ngayon, ako’ y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, 
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng 
Makapangyarihan -- 


5 WWW. ebreviary. com 


Banal ang kanyang pangalan! 


Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, 

Sa lahat ng sali't saling lahi. 

Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, 
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. 

Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, 

At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. 

Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, 
At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. 
Tinulungan niya ang kanyang bayang Istael, 

Bilang pagtupad sa pangako niya saating mga magulang, 
Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking Tagapagligtas. 
PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Itinatag ng Diyos ang kanyang bayan sa pag-asa. Manawagan tayo 
sa kanya nang may kagalakan: 


-- Ikaw ang pag-asa ng iyong sambayanan, Panginoon. 


Panginoon, pinasasalamatan ka namin, 
sapagkat kay Kristo ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng yaman ng 
karunungan at kaalaman. 


— Ikaw ang pag-asa ng iyong sambayanan, Panginoon. 


O Diyos, sa iyong mga kamay nakasalalay ang puso ng mga 
makapangyarihan, gawaran mo ng karunungan ang mga namumuno 
sa aming pamahalaan, 

manangan nawa sila sa bukal ng iyong salita at malting kalugud- 
lugod sa iyo sa pamamagitan ng kanilang iniisip at inaasal. 


-- Ikaw ang pag-asa ng iyong sambayanan, Panginoon. 


Maglarawan nawa ang talino ng mga nasa sining ng iyong 


Ika-25 ng Enero, 2022 6 


kagandahan, 
ang kanilang mga gawa’y magbigay sa mundo ng pag-asa at 


kagalakan. 
— Ikaw ang pag-asa ng iyong sambayanan, Panginoon. 


Hindi mo hinahayaang subukin kami nang higit sa aming 
kakayahan, 


palakasin mo ang mga mahihina at itaas ang mga nanlulupaypay. 
— Ikaw ang pag-asa ng iyong sambayanan, Panginoon. 


Sa pamamagitan ng iyong Anak, ipinangako mong bubuhayin ang 
mga tao sa Araw ng Paghuhukom, 
huwag mong kalilimutan ang mga yumao. 


— Ikaw ang pag-asa ng iyong sambayanan, Panginoon. 


Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 
Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 
At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 


Ama naming makapangyarihan, 

tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral 

ni Apostol San Pablo. 

Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon 
ng kanyang pagbabagong-buhay 

kaming mga nagsisikap magbago 

para makadulog sa iyo 


F www.ebreviary.com 


sa tulong ng kanyang halimbawa 
ay maging mga saksi nawa 
ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito 
sa pamamagitan ni Hesukristo, 
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
— Amen. 
Paghayo 
Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


Ika-25 ng Enero, 2022 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


9 www.ebreviary.com 





mobile prayers 


ua) 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
"> 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


